











CAN NEW YDD, 


YN RHODDI HANES 


CARWRIAETH A. HHYNIOG | 





MP BW OOELW 


85 MLWYDD OED; 


A SUSAN SHON MORGAN, 


DEUNAW MLWYDD OED 





Ton. —“ BW O' Rourke is A bog, sir.” 


WEL, boreu daichwi fwynaidd ferch, 
'Rwy'n llawn o'ch serch a'ch cariad; 
'Gobeithio de'wch chwi'r lili lân 
Rhyw ddydd o flaen 'r Offeiriad: 
“Rwy'n bump a phedwar ugain oed, 
Ac ar fy nhroed yn wisgi: 
Mi fyddafgyda chwi bob tro 
Fch tendio'n ddigon handy; 
“Chwi gewch bob nos, heb unrhyw faich, 
Ddod i fy mraich ìi i gysgu. 


'Wal cau dy geg, 'run cas digwyn, 
Mae hyd dy drwyn yn droedfedd ; 
'Mae hwn a'th ên bron cwrdd eu dau, 
Fel efel gnau heb ddanedd: 
'Dwyffi ond deunaw.oed heb gudd, 
Pythefnos cyn dydd Calan: 
Pan byddwyf mewn caledi clir, 
Ni chaf er cysur gusan, , 
Mae sudd tobacco'n lliwio'r lle, 
Ar hyd dy weílau allan. 











2 


“O! fy anwyl garìad paid a'th ble, 
Os yw fy ngweflau aflan, 
“ Mi a'th gadwa'n braf'heb brudd-der bron, 
Mae digon geny” o arian, 
; Sef deunaw mil ar hyn o bryd— 
Ti cai 'nhw gyd i'w:cadw; 
Mae hyny'n drysor mawr yn SIWT, 
Cai wr 'nol imi farw: 
Ti gwrddi'n ffraeth a-llawer ffrynd 
'Nol iti fyn'd yn widw. 


Paid poeni merch mor wych eì gwawr, 
A thithau 'nawr mor egwan, 
“Gwell geni Twmi, Dai, a Dic, 
Sy'n chwareu:tric mor fuan: 
' Nis gelli di wneyd dim dy hun 
Heb gael rhyw ddyn i'th gynal; 
“Priodaf Robyn blaen y plwy, 
Bydd hwnw'n fwy diofal; 
' Ni chaf gen't tì ond blinder bron, . 
A phwysau'th hen ffon fagal. 


O! fy anwylyd lana erìoed, 
Paid bod mor gas dy helynt, 
“Gwia edrych mêwn i bethau'r tŷ 
Sy'n werth ì mi dros gant punt; 
.Mi wnaf bob peth.i'th foddio di, 
Os caf fi dy briodi, 
“Cai wely plyf, na fydd yn gro's, Y 
Gwnai hwnw'r nos dy dalu, 
Rhaid iti íaddeu'n hyn ole, 
Os byddaf weithiau'n ffaelu. 


Pe bawn i'n closio at dy glun, 
A thi'n hen ddyn grwgnachlyd, 
' Yn gwaeddi, Paid a throi fy 'ngos, 
Bob nos gwnai flino f” ysbryd, 
Os gwnaf gusanu'th weflau mawr, 
| Rwy'n siwr yn awr o golli 














01 


* 
e2 


Twm a Shaci Newy' Ddod, 
* A Dai Peneoed, a Billy: 


.A'throi yn ol mi wn yn dda, 


At Siwned'a wnai Sioni. 
Mae'n well i:ti hen ddyn fêl fi 

Wnai gadw'r ty bob amser, 
Cai dithau fyned ar dy dro, 

I rodio wrth dy bleser; 


A phan ddychweli yn dy ol, 


Cai fi ar stol neu gadair, 


. Ac er dy foddio, 'nghangen ffri, 


Mi fyddaf mewn addfwynder, 
A chodi wnaf fi gyda brys, 
Yn siapus ìi wneud swper. 


— Wel llonydd fynaf genyt tì, 


Rwyf fi bron tori 'nghalon, 
Mae fy nghariadau'n myn'd ar goll, 
Ar-ôl yr holl gynnygion, 


“O fechgyn allai'n ddifyr iawn 


Roi'r delyn rawn ì dwnio, 
A medrant chwareu yr hen rìg, 
Sef ranting jig my ffando, 


»T wish to sce my dear Jim, 


TI'U marry him tomorrow. 


“Gobeithio. gwnei di 'ngancen ffri 
5 > 


'Nghymeryd î sydd egwan, 


Ni fyddaf byth:yn ddrwg fy ngwrs— 


Cai gudw'r pwrs a'r arian; 
Cai wawdd dy ffryns i yfed te, 
Fe fydd y lle yn deidy, 
Er mwyn cael gwledda'n-eitha smart, 
Cawn bedwar cwart o frandy, 
A_ byddaf finnau ar fy nhro 
T'ch rhwystro i dori'r llestri. 


“Pa les i mi wna/pryd o de, 


'Mysg llond :y ty o wragedd, 








4 


“Cael meddyg da i wella'm clwy 
Fydd i mi'n fwy anrhydedd; 

Pe cawn i gwrdd a Cranci Dan, 
Neu Twm o'r Swan neu Siemi, 

Neu'Mocyn bach o Aberdare, 
Neu Jack Sir Gaer i'm gyru, 

Neu Siaci bach sydd newydd ddod, 
'Rwy'n barod bore fory. 

Bywioliaeth wael gai'n ddigon siwr, 
Pan fyddo'r gwr yn meddwi, 

.A thithau'n starfio gyda'r plant, 
Fydd fawr o chwant Jim Jerry, 
'Pan fydd yn cicio a a thynu'th wallt, 

Fe fydd yn hallt dy ddagrau, 
Rhyw. beth fel hyn ar lawer tro 
Wnaiff i ti gofio'm geiriau, 
Os mentri fi cyn daw dydd Sul, 


Cai ddeunaw mil o bunnau. 


Mi fentraf gyda thi'yn rhwydd, 
'Rwy'n ddeunaw mlwydd o oedran. 
A chofia dithau ar dy lw 
Mai fì sy' gadw'r arian; > . 
'O flaen 'r offeiriad awn einm«dau, 
Ahynyborefory, 
A llawen iawn a fydd ein lle 
'Nol iddo fe'n cyssylltu, 
Cawn fyn'd i mewn i'r Castle Inn, 
I yfed gin a brandy. | 
Mi fu'm yn glaf o'th gariad, Gwen, 
Ond daeth i ben o'r diwedd, 
Yr hen ddiareb sydd yn wir, 
Mai da yw hir amynedd, 


“Ond gwyn ein byd fy nghangen ber, 


. Pe bai hi'n amser gwely, 
'Oael hornpipe fach o dan y cwilt, 
'Rwy 'nawr yn wyllt am dani, 
A chyd a paro dyddiau focs, 















